AYAN 


US Counter-Insurgency Guide 2009 


Gabay sa imperyalistang interbensyon at 
agresyon at kontra-rebolusyonaryong digma 


Komiteng Tagapagpaganap-Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


Inilalahad nito ang umiiral na upisyal na doktrina ng imperyalis- 


À ng US COIN Guide ay inilabas ng gubyernong US noong Enero 2009. 


mong US sa paglaban sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa 
mga bayang kolonyal at malakolonyal. 


Produkto ito diumano ng pagla- 
lagom ng kanilang nakaraang 40 
taong karanasan sa pagpapatupad 
ng “counter-insurgency” sa iba't 
ibang panig ng mundo at pinagtu- 
lung-tulungang buuin ng siyam na 
ahensya at/o upisina ng gubyer- 
nong US sa pangunguna ng Bureau 
of Political-Military Affairs, De- 
partment of State. 

Ang mga ahensyang sangkot sa 
pagbubuo ng US COIN Guide 2009 ay 
kinabibilangan ng Department of 


a State, De- 
partment of 
Defense, De- 


partment of Justice, Department of 
The Treasury, Department of Home- 
land Security, Department of 
Agriculture, Department of Transpor- 
tation, Office of the Director of Na- 
tional Intelligence at US Agency for 
International Development. 

Sa dokumento, nagsasalita ang 
gubyernong US bilang nagsosolong 
superpower at nagtalaga-sa-sarili 
na pulis ng buong daigdig. Taha- 
sang inilalatag dito ang iba't ibang 
tipo at grado ng panghihimasok at 
interbensyon, may permiso man o 
wala ng target na ‘tinutulungan’ o 
kliyenteng gubyerno sa ngalan ng 
pagkontra sa "insurgency. " 

Sa pagtaya ng imperyalismong 
US, ang mga armadong rebolusyon 
ang malaki at lalo pang lumalaking 
banta sa pandaigdigang kapangya- 
rihan ng US sa ika-21 siglo. Sa pag- 
bulusok ng pan- 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Espesyal na Isyu 
Setyembre 20, 2010 
www. philippinerevolution. net 


daigdigang sistemang kapitalista 
sa Mahabang Depresyon mula 
2008, inaantabayanan ng US ang 
pagsambulat ng malawakang 
diskuntento ng mamamayan at 
mga armadong rebolusyon at pag- 
aalsa. Sa kagyat na hinaharap, 
ipinapalagay din ng mga tagapla- 
no ng US na mas malayo ang posi- 
bilidad na masabak sila sa todong 
kumbensyunal na gera laban sa 
ibang gubyerno. 

Ang Guide ay sumasaklaw sa 
lahat ng panig ng COIN at inter- 
bensyon ng mga ahensyang militar 
at di militar ng US bagamat ang 
partikular na binibigyang-diin ni- 
to ay ang mga sangkap na di mili- 
tar at gawain ng mga ahensyang 
sibilyan. Nililinaw na ito ay kum- 
plemento sa umiiral na mga man- 
wal at gabay sa COIN ng militar ng 
US. 

Bilang gabay sa dayuhang in- 
terbensyon, kapansin-pansin ang 
pag-iwas nitong makulayan ng ji- 
ngoismo, arogansya at unilatera- 
lismo ng “global war on terror” ni 
Bush. Bilang gabay sa COIN, ka- 
pansin-pansin ang pag-iwas nito 
sa mga termino at presentasyon sa 
panahon ng gera ng US sa Viet- 
nam. Layunin nitong bigyan ng 
bagong bihis ang imperyalistang 
interbensyon, at sa gayon, gawin 


iyong mas malawakan at mas episyente, akti- 
bong magpakilos sa mga sibilyang ahensya at 
tauhan, at makahatak sa mas maraming ahen- 
te/aktor na internasyunal at lokal. 

May partikular na interes ang sambayanang 
Pilipino sa US COIN Guide dahil mula nang 
ideklara ni Bush ang Pilipinas bilang ikalawang 
larangan sa gerang “kontra-terorismo,” tuluy- 
tuloy at papalawak ang tuwirang panghihima- 
sok ng US at permanenteng pag-iistasyon at 
pagsasagawa ng mga operasyong sibil at mili- 
tar at pagsasagawa ng foreign internal defense 
ng mga tropang Amerikano sa bansa. Bagamat 
isinasangkalan ang paglaban sa terorismo ng 
bandidong Abu Sayyaf, ang higit at papalaking 
target ng interbensyon ng US ay ang MILF at 
NDFP. Todong ipinatutupad sa mga ito ang CO- 
IN Guide. 

Kailangang pag-aralan ang COIN Guide up- 
ang mas matalas na masubaybayan at maintin- 
dihan ang mga operasyon at pakana hindi la- 
mang ng mga tropang US kundi maging ang ag- 
resibong networking ni US Ambassador Harry 
Thomas Jr., ang sunud-sunod na pagbisita ng 
matataas na upisyal ng US, ang prominenteng 
papel ng USAID, ang mas pinalaking ayudang 
militar at ekonomiko, ang pagpapaypay ng mga 
eksperto sa saywar ng US sa “alaala ni Cory” 
nang mamatay ito at pagsuhay sa kandidatura 
ni Benigno “Noynoy” Aquino III, at pagtatam- 
bol ng mga repormistang ilusyon pagkatapos 
ng eleksyon. 

Matyagan din ang malamang na malaking 
impluwensya ng COIN Guide sa plano sa COIN 
na balak ipalit ng rehimeng Aquino sa OBL. 


EY VAN 
Espesyal na Isyu Setyembre 20, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wikang Pilipino, 
Bisaya, Iloko, Hiligaynon, Waray at Ingles. 
Maaari itong i-download mula sa 
Revolution Web Central na matatagpuan sa: 
www.philippinerevolution.net 
Tumatanggap ang Ang Bayan ng mga kontribusyon sa 
anyo ng mga artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng mga puna at 
rekomendasyon sa ikauunlad ng ating pahayagan. 
Maaabot kami sa pamamagitan ng email sa: 
angbayan@yahoo.com 


Philippine 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat 
buwan ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng 
Pilipinas 


Ang paggamit ng terminong "insurgency" at "counter-in- 
surgency" ay sadyang pag-iwas ng mga imperyalista at mga 
papet nila sa mga istoriko-pulitikal, nasyunal at makauri-so- 
syal na batayan at balangkas ng labanan ng rebolusyon at 
reaksyon. Kasangkapan din ang gayong termino sa pagsisi- 
kap na ilarawang kriminal at ihiwalay ang armadong rebolu- 
syon. Bahagi ito ng estilo, konsepto at presentasyong bu- 
rukratiko, teknokratiko at mariin-sa-teknik na kung tutuusin 
ay paglabusaw sa usapin ng imperyalistang interbensyon at 
kontrol at panunupil sa makatarungan at rebolusyonaryong 
pakikibaka ng mga aping bansa at mamamayan. 


Engrandeng operasyong saywar kasabay 
ng marahas na armadong pagsupil 


INILATAG sa dokumento ang pormula ng doktrinang kontra- 
insurhensya--engrandeng operasyong saywar kasabay ng 
marahas na armadong pagsupil na may direktang kalibra- 
dong papel ang imperyalismong US depende sa pagtaya ni- 
to sa kinakailangang grado ng panghihimasok. Binihisan at 
inilalako nila ang doktrinang kontra-insurhensya sa ngalan 
ng kontra-terorismo, pagtatanggol sa demokrasya, pagrepor- 
ma at pagpapatatag sa mahihinang gubyerno, paglutas sa 
kahirapan ng mamamayan at matagalang kaunlarang pang- 
ekonomya at pagkabig sa suporta ng mamamayan. 

Ang pormula ng engrandeng operasyong saywar at mara- 
has na armadong panunupil ay dapat diumanong magkasa- 
bay na gawin at buuin sa iisang kontra-insurhensyang estra- 
tehiya sa bawat bansang apektado. Ang kontra-insurhen- 
syang estratehiya ay may limang sangkap--ang apat na 
tungkulin (“pulitika,” “ekonomya,” “seguridad,” at “impor- 
masyon”) na pawang umiimbudo sa “kontrol” bilang ikali- 
mang sangkap. 

Sa apat na tungkulin, sinasabi ng US COIN Guide na ang 
“pulitika” ang susi kung saan nasa sentro ang pagtatayo ng 
kaayusang pampulitikang umiiral nang kapani-paniwala ang 
pormal na mga demokratikong proseso at katanggap-tang- 
gap sa mamamayan. Susi ito sa estratehiyang “kontra-insur- 
hensya” sa pakahulugang magkakaroon ito ng mapagpa- 
syang papel upang diumano'y makabig pabalik sa gubyerno 
ang suporta ng mamamayan mula sa insurhensya at mag- 
iging pangunahing balangkas para maipatupad ang iba pang 
sangkap ng “estratehiyang kontra-insurhensya.” 

Kung malilikha ang ilusyon ng isang gubyernong nagpa- 
patupad ng reporma, tumutugon sa interes ng mamamayan 
at nagsusulong ng adyenda sa pang-ekonomyang pag-unlad, 
magagawa diumano nilang “alisin ang dahilan ng pag-iral ng 
insurhensya,” kabigin ang suporta ng mamamayan, ihiwalay 
ang armadong pwersa at marahas na supilin ito. 

Ang mga sangkap ng engrandeng operasyong saywar, na 
tinaguriang “population-centric approach” (“paraang naka- 
tuon-sa-mamamayan”) sa dokumento, ay sumasaklaw sa su- 


"n u 


ANG BAYAN Setyembre 20, 2010 


musunod: 

1. pagtatayo ng kapani-paniwa- 
lang gubyerno 

2. paglikha ng animo'y mga tunay 
na indikasyon ng pag-unlad sa ekono- 
mya 

3. pagmobilisa sa reaksyuna- 
ryong armadong pwersa sa mga di 
tradisyunal na gawaing militar tulad 
ng pagsangkot sa mga sosyo-ekono- 
mikong proyekto at pagtulong sa mga 
kalamidad para likhain ang imahen 
nitong nagseserbisyo sa publiko 

4. pagpapatupad diumano ng 
mga reporma sa sektor panseguridad 
na sasaklaw sa pulisya, armadong 
pwersa at hudikatura para palakasin 
ang reaksyunaryong estado 

5. aktibong pangangalap at pag- 
titipon ng impormasyon mula sa po- 
pulasyon para maihulma ang kanilang 
propagandang pansaywar sa masmid- 
ya at manipulahin ang upinyong pub- 
liko pabor sa reaksyunaryong pagha- 
hari at laban sa armadong pag-aalsa 

Ang marahas na armadong pagsup- 
il sa armadong paglaban ng mamama- 
yan na tinagurian naman nilang “ene- 
my-centric approach” (paraang nakatu- 
on-sa-kaaway) ay sumasaklaw sa mga 
dati nang establisadong parametrong 
militar--dami ng mga “insurhentong” 
napapatay, dami ng armas na narere- 
kober, laki ng nababawas sa eryang 
saklaw, pagnyutralisa sa pamunuan, 
pagwasak sa mga tukoy na sentro-de- 
grabidad ng kalaban: paggamit ng 
iba't ibang estratehiya laban sa rebo- 
lusyonaryong armadong pwersa: “ma- 
lambot” at “matigas,” tuwiran at di tu- 
wiran, marahas at di marahas, dekapi- 
tasyon (pagpugot) at paghihiwalay. 

Kaya naman patuloy na aayuda- 
han ng US ang armadong pwersa ng 
apektadong gubyerno sa anyo ng tu- 
long pinansyal, kagamitan at rekurso, 
pagsasanay at kung kinakailangan ng 
direktang pwersang nag-oopereyt sa 
loob ng apektadong bansa bilang ba- 
hagi ng civil-military assistance o di- 
rektang pagtulong sa internal na de- 
pensa o di kaya ay tuwirang interben- 
syong militar ng mga tropa ng US. 


ANG BAYAN Setyembre 20, 2010 


Ang pinapaburang kaayusang pampulitika 
sa estratehiyang kontra-insurhensya 


PINAPABURAN sa estratehiyang kontra-insurehensya ng US ang ka- 
ayusang pampulitika na may itsura at posturang nagpapatupad ng 
reporma para maigiit ang pagiging lehitimo ng sistema at gubyer- 


nong naghahari. 

Sa paghalaw ng imperyalis- 
mong US sa iba't ibang paraan 
nito ng pakikitungo sa iba't 
ibang paglaban ng mamamayan, 
ipinagpapalagay nitong pinaka- 
mainam para sa kanila kung ang 
maitatayong kaayusan ay iyong 
nagbibigay lagi ng puwang para 
pahupain ang diskuntento at 
paglaban ng mamamayang ina- 
api at pinagsasamantalahan. Ti- 
natawag din nila itong “release 
valves” o padaluyan ng mainit na 
singaw kapag tumitindi na ang 
diskuntento at pursigido sa pag- 
laban ang mamamayan. Kabilang 
sa mga kabisadong-kabisadong 
gamitin ng imperyalismong US 
at mga kasabwat na lokal na 
reaksyunaryo ang sumusunod: 


m Mga pormal na demokra- 
tikong proseso sa anyo ng mga 
eleksyon, reperendum at sistema 
ng hudikatura. Mas kapani-pani- 
wala ang mga nabanggit na pro- 
seso, mas mainam. 

Halimbawa, sa katatapos na 
eleksyong 2010, mula sa iba't 
ibang maituturing na mapagka- 
katiwalaang pinagkukunan ng 
impormasyon ay natukoy natin 
ang direktang papel ng US mula 
sa pagpili kay Noynoy Aquino bi- 
lang pinaburang kandidato mula 
sa kanilang pagpulso sa senti- 
myento ng mamamayan sa pag- 
kamatay ng dating Pres. Corazon 
Aquino, pagtulong sa pagbubuo 
ng “pangkat pansaywar” na lu- 
malaro sa masmidya sa pakiki- 
pagpaligsahan sa iba pang kala- 
bang kandidato sa pagkapresi- 
dente, pagmanipula ng resulta 
ng automated elections para pa- 


labasing nakamit ni Noynoy Aqu- 
ino ang landslide victory, at ang 
pag-engganyo ng pagtatambol 
ng mga papuri sa automated 
elections bilang matagumpay at 
malinis na eleksyon. 


m Pagpili ng papet na ka- 
tanggap-tanggap sa mamamayan 
at nakakapagposturang tagapag- 
patupad ng mga reporma. Ang 
ganitong tipo ng papet ay mag- 
agamit upang patuloy na malik- 
ha ang ilusyon ng “pag-asa sa 
pagbabago” ng mamamayang pi- 
nagsasamantalahan at inaapi. 


m Pagpapatupad ng piling 
tipo ng mga reporma na hindi 
sumasaling sa mga sustantibong 
usaping panlipunan, pero naka- 
disenyo na makapanlinlang sa 
mamamayan para “maniwala” sa 
naghaharing rehimen. 

Maihahanay dito bilang ha- 
limbawa ang mga pahayag at 
hakbangin ni Presidente Aquino 
na nakatuon sa maliliit at pang- 
ibabaw na reporma--walang 
“wangwang,” pagbaligtad sa 
mga midnight appointment, pag- 
respeto diumano sa karapatang- 
tao, pagpapatupad ng mga proy- 
ektong pang-ekonomya na pa- 
ngunahin ay nakatuon sa im- 
prastrukturang pansuporta sa 
dayuhang pamumuhunan, pag- 
bubuo ng Truth Commission-- 
habang sadyang iniwasan ang 
usapin ng pagpapatupad ng tu- 
nay na reporma sa lupa at tunay 
na industriyalisasyon, pagtataas 
ng sahod ng mga manggagawa 
at pagprotekta at pagtatanggol 
sa soberanya ng bansa. 


Ang katanggap-tanggap sa impe- 
ryalismong US na kaayusang pampuli- 
tika ay itinuturing nitong susi o ma- 
pagpasyang sangkap upang wakasan o 
sugpuin ang “insurhensya” sa isang 
bansa. Sa pamamagitan ng kaayusang 
ito ay layunin nilang makamit ang su- 
musunod: 

1. Maging epektibong daluyan ng 
iba't ibang tipo ng ayuda ng imperya- 
lismong US para sa naghaharing siste- 
ma, kabilang na rito ang mga ayudang 
pampinansya, mga proyektong pang- 
ekonomya, ayudang militar, at iba pa 

2. Maluwag na maiproseso ang li- 
gal na tuntungan ng pinag-ibayo at 
mas libreng panghihimasok ng impe- 
ryalismong US sa ekonomya, pulitika at 
militar ng bansa. 

Partikular na nasa adyenda ng im- 
peryalismong US sa Pilipinas ang pag- 
babago ng reaksyunaryong saligang 
batas para alisin ang mga sagka sa ka- 
nilang mas libre pang pagkontrol sa 
ekonomya, pulitika at militar ng ban- 
sa. 

3. Kabigin ang tinagurian nilang 
“malambot” na suporta ng “insurhen- 
sya” sa hanay ng mamamayan. (Itinu- 
turing nilang “malambot” na suporta 
ang mga tantya nila ay sumisimpatya 
sa “insurhensya” hindi sa batayang 
ideolohikal at programang pulitikal 
kundi batay sa mga personal na sir- 
kunstansya lamang.) 

4. Buuin ang epektibong pagka- 
kaisa ng iba't ibang yunit at ahensya 
ng gubyerno 

5. Pakilusin ang panggitnang 
pwersa (laluna ang petiburgesya sa ka- 
lunsuran) bilang tagaboses na suporta 
nila sa hanay ng mamamayan 

6. Ihiwalay ang rebolusyonaryong 
kilusan sa pamamagitan ng “opera- 
syong saywar” sa masmidya at sa ha- 
nay ng mamamayan alinsunod sa linya 
ng “wala nang dahilan para lumaban” 

7. Maipatupad ang armadong pag- 
sugpo sa mga rebolusyonaryong pwer- 
sa nang walang gaanong “ingay” o 
pagtutol mula sa hanay ng panggit- 
nang pwersa at mamamayan 


Magkaagapay na pagpapatupad ng tamang ugnayan 
ng operasyong saywar at marahas na armadong pag- 


supil 


ANG pagtukoy sa isang katanggap-tanggap na kaayusang pampuli- 
tika bilang susing sangkap ng “kontra-insurhensya” ay di nanga- 
ngahulugan na saka na lamang isusunod ang armadong paraan ng 
pagsugpo sa mga rebolusyonaryong pwersa at magdidiin muna sa 
mga “reporma” at “malambot” na mga pamamaraan. 


Sa iba't ibang bahagi ng do- 
kumentong US COIN Guide, pau- 
lit-ulit na inililinaw na ang ta- 
mang ugnayan ng iba't ibang 
sangkap ay hindi ang magkaka- 
sunod na pagpapatupad nito 
kundi ang magkakaagapay na 
pagpapatupad (parallel efforts) 
at ipinaaalalang ang kaharap ni- 
la ay armadong paglaban. Kaya 
tinukoy na habang itinatayo ang 
isang katanggap-tanggap na ka- 
ayusang pampulitika ay dapat 
sabay ding ipatupad ang mga 
reporma sa ekonomya (sa katu- 
nayan ay ilang proyektong 
pang-ekonomya alinsunod pa rin 
sa patakaran ng globalisasyon), 
armadong paglaban sa mga re- 
bolusyonaryong pwersa at mala- 
wakang paniniktik at panganga- 
lap ng impormasyon sa hanay 
ng mamamayan para gamitin la- 
ban sa mga rebolusyonaryong 
pwersa at para gamitin ng pam- 
pulitikang entidad sa kanilang 
“operasyong saywar” laban sa 
mamamayan. 

Sa katunayan, isa sa mga 
importanteng papel ng katang- 
gap-tanggap na kaayu- 


sang pam- sa 

pulitika ay aaa? A 

gawing katanggap- 
T 


tanggap din 
Mi 


sa hanay ng mamamayan ang ar- 
madong pagsugpo sa mga rebo- 
lusyonaryong pwersa. 

Sa Pilipinas, ang US COIN 
Guide ang doktrinang tinanggap 
na ng AFP at gumagabay na sa 
pinalawig na OBL. Ibig sabihin 
ay nananatili ang sumusunod na 
mga prinsipyong pang-opera- 
syon ng AFP tulad ng: “holistic 
approach” 8 (“komprehensibon 
pagharap”) na nangangahulu- 
gan ng magkasabay na opera- 
syon sa kanayunan at kalunsu- 
ran, “operations in depth” (“ma- 
lalimang operasyon”), pagtukoy 
at pagbira sa itinuturing nilang 
mga sentro-de-grabidad ng re- 
bolusyonaryong kilusan, pagpa- 
palaganap ng mga itinuturing 
nilang matatagumpay na mode- 
lo ng “kontra-insurhensya” tulad 
ng modelong Palparan, mode- 
long Gomez, modelong de Mesa, 
modelong Bustillo, “Cougar con- 
cept of clearing the RA at WA.” 
Pero alinsunod sa US COIN Gui- 

de, gagawin itong higit na 
mapanlinlang at dadag- 
dagan ang sangkap sa 
operasyong saywar o 
a) CMO. 
Pinalaki at pinala- 
39) kas pa ng imperyalis- 


militar sa gubyer- 
nong Aquino at AFP 
sa anyo ng mga 


W mas, precision- 
j} guided missiles, 
J modernong kaga- 
mitan at pagsasanay 


ANG BAYAN Setyembre 20, 2010 


sa paniktik at tuluy-tuloy na paglulunsad ng 
Joint US-RP Balikatan military exercises. 
Nasa programa rin ng reaksyunaryo at pa- 4 
pet na gubyernong Aquino na palakihin pa 
ang bilang ng mga tauhan ng AFP at pulisya 
upang makamit ang resyo na 10:1 ng tropang 
reaskyunaryo laban sa BHB nang di napapa- 
bayaan ang pagharap sa Abu Sayyaf at MILF, 
at diumano ay para maproteksyunan ang lu- 
malaking populasyon ng bansa. 
Maliksing pag-angkop at pleksibilidad | 


t= raan. 


Iba't ibang grado ng panghihimasok ng US 


NAGTAKDA ang imperyalismong US ng iba't ibang antas, mula sa pinaka- 
mababa hanggang sa pinakamataas sa kanilang panghihimasok at inter- 
bensyon para ipatupad ang pinagpasyahan nilang estratehiya ng kontra- 
insurhensya sa isang bansa. Ang usapin ng direkta at lantarang panghi- 
himasok ay maselang usapin para sa US at hindi basta-basta gagawin 
kung kakayanin at uubra ang “low-profile” (disimulado) at “low-cost, 
small footprint” (“di magastos at maliit ang maiiwang bakas”) na pang- 
hihinasok. Lagi nilang tinitimbang kung papaano nilang mapatatanggap 
sa upinyong publiko sa US ang tuwirang armadong interbensyon at ka- 


akibat na malaking gastos nito. 
Ang Country Team ng US Mis- 
sion, sa mahigpit na pakikipagko- 
ordinasyon sa State Department, 
ang sentral na elemento para pa- 
ngasiwaan ang pagpapatupad ng 
mga estratehiya, plano, programa 
ng US COIN sa mga pinanghihima- 
sukan nitong bansa. Ang Co- 
untry Team ay pinamumunuan 
ng Chief of Mission (COM) ka- 
koordina ang Department 
of State. Ang embahador 
ng US ang mismong tumata- 
yong COM at kumakatawan 
sa presidente ng US sa 
sangkot na bansa at si- 
yang responsable sa 


pagrerekomenda at y, 
pagpapatupad ng E> 
patakaran ng US sa f% 
naturang bansa, ga- f }) 
yundin ang pagsu- Po 
baybay sa lahat ng 
empleyado ng gu- 
byerno na nasa sang- 
kot na bansa. 

May di karaniwang awtoridad 


ANG BAYAN Setyembre 20, 2010 


PAA na 
A og 
f PILAY 


LAA 


ang embahador ng US sa pagdede- 
sisyon bilang nakatataas na upisyal 
ng US na nasa pinanghihimasukan 
nitong bansa sa panahon ng mga 
krisis at di istableng mga sitwas- 
yon. Kung wala ang embahador, 
ang Charge d'Affaires ang kumaka- 
tawan sa Secretary of State 
bilang nakatataas na upi- 
syal sa naturang mga 
bansa. 

Ang iba't ibang antas 
ng panghihimasok ng impe- 
ryalismong US mula sa pi- 


z 


mentation, Single Expert 
Advisor, Civil-Military As- 
sistance, Foreign Internal 
Defense, at Direct COIN Interven- 
tion. 

Mission Augmentation. Ang 
Mission Augmentation ay pag- 
daragdag ng isang tim ng mga 
espesyalista sa mga usaping sibil 
at militar para tulungan ang Co- 


sa estratehiya ang itinuturo ng US COIN Guide. 
Inirerekomenda ng imperyalismong US ang opera- 
syong saywar bilang sentro de grabidad ng kontra-in- 
surhensyang estratehiya laban sa mga “insurhensyang 
2 matatagal na at kumplikado.” Subalit kaagad nitong 
( inilinaw na ang inilatag na doktrina ay gabay lamang 
at inaaasahan nilang hindi “linear” (“iisang landas”) 
ang hugis ng mabubuong estratehiya sa aktwal na 
larangan ng labanan kundi pagkukumbinasyon ng 
iba't ibang pakikitungo, estratehiya at pamama- 


untry Team sa kanilang mga gawa- 
in. Gagawing tago ang pasok at ga- 
law ng augmentation mission. Pi- 
nakaangkop daw ito kapag nasa 
maagang antas pa lamang ang “in- 
surhensya” sa isang bansa. Ganito 
rin ang gagamiting paraan kung 
masyadong sensitibo sa pulitika 
ang iba pang antas ng panghihima- 
sok ng US sa apektadong bansa. 

Single Expert Advisor. Ang 
Single Expert Advisor (SEA) ay 
isang tagapayo (pwedeng militar o 
sibilyan) na tuwirang ipapaloob sa 
istap ng apektadong gubyerno. Ma- 
higpit na makikipagkonsulta sa 
apektadong gubyerno ang SEA para 
magbigay ng payo at pagsasanay at 
umayuda sa mga halal na upisyal 
ng gubyerno sa pagharap sa insur- 
hensya. Tinataya nito ang sitwas- 
yon, nagdedebelop ng mga plano 
at kapabilidad para suportahan ang 
apektadong gubyerno at nagpapa- 
yo sa pagpupwesto at pagtatakda 
ng gawain ng dagdag na ipapakat 
na tauhan ng US. 

Civil-Military Assistance. Ang 
Civil-Military Assistance ay pagde- 
deploy ng isang pangkat ng mga 
espesyalistang kikilos bilang Joint 
Inter-agency Task Force na direk- 
tang makikipagtrabaho sa mga 
ahensyang sibilyan at militar ng 
pinanghihimasukang gubyerno. 
Pwede silang magtanim ng mga 
myembro ng pangkat o maglagay 
ng detatsment sa mga susing pusi- 
syon sa apektadong gubyerno para 
magbigay ng suporta, payo, tekni- 


5 


kal na ayuda, edukasyon at pagsa- 


sanay. 
Gayunman, karaniwan ay , 
hindi lumalahok ang mga f7 


myembro ng tim sa direktang f; 
pakikipaglaban sa “insurhen- N 
sya.” Ginagamit nito ang Civ- 

il-Military Assistance Program 
para magdebelop ng isang Inter- 
nal Defense and Development Stra- 
tegy sa pakikipagkonsultahan sa 


apektadong gubyerno at nagiging 4 3 
AD y ra suportahan ang apekta- 
N o) dong gubyerno. Ang kaibhan 


daluyan din ng ayuda mula sa , 
internasyunal na komunidad. y 
Hiwalay itong nag-oopereyt sa 
Country Team pero nakapailalim 
sa Chief of Mission (COM). Kung sa 
pagtaya ay lubhang mataas ang 
banta sa seguridad, pwede itong 
mag-opereyt sa ilalim ng isang aw- 
toridad na militar. Ang kaibhan ni- 
to sa Foreign Internal Defense ay 
nananatili itong nasa ilalim ng pa- 
mumunong sibilyan at suportado 
lamang ng militar. Itinuturing ng 
US na di magastos at sustenable 
ang ganitong antas ng panghihi- 
masok sa pangmatagalan. Gusto 
nitong panatilihing maliit lamang 
ang civil-military assistance team at 
sapat ang tagal bago ang pagrere- 
lyebo sa deployment para mapataas 
ang epektibidad nito kung ihaham- 
bing sa gastos para rito. 

Partikular sa Pilipinas, pwedeng 
tantyahin na ang antas ng panghi- 
himasok ng US ay nasa ikatlong an- 
tas (Civil-Military Assistance). Ba- 
tay ito sa mismong pahayag ng US 
sa kanilang misyon sa katimugang 
bahagi ng Pilipinas (Mindanao) sa 
ngalan ng pagsugpo diumano sa 
Abu Sayyaf at Jemaah Islamiyah at 
mga natukoy diumano nilang gala- 
may doon ng al Qaeda. Gayundin, 
nakikita sa iba't ibang panig ng 
bansa ang diumano'y US Humanita- 
rian Mission na ipinatutupad ng 
mga tropa ng US kasama ang AFP 
at sa di iilang kaso ay napatunayan 
ang tuwirang paglahok ng tropang 
US sa pakikipaglaban sa mga pwer- 
sang Abu Sayyaf, MILF at BHB. 


6 


Foreign Internal 
Defense. Ang Fo- 
Internal 
Defense ay na- 
ngangahulugan ng 
'h pagdedeploy ng 
Na mga tim ng militar 
iN, na karaniwan ay 
galing sa US 
S7 Special Ope- 
N rations 
Command pa- 


nito sa Civil-Military Assistance 
ay militar ang namumuno rito 

pero mayroon ding substansyal na 
tinatanggap na aktwal na pagkilos 
at suporta mula sa iba't ibang 
ahensya ng gubyernong US. Pwe- 


deng mag-iba-iba ang saklaw, laki 
ng nakalaang badyet at antas ng 
tuwirang lantad na panghihimasok 
pero tiyak na mas mababa ang an- 
tas ng lantad na panghihimasok 
kung ihahambing sa Direct COIN 
Intervention. 

Direct COIN Intervention. Ang 
Direct COIN Intervention ay tuwi- 
rang pagpapadala ng malaking bi- 
lang ng tropang US para magpatu- 
pad ng kampanyang militar sa kon- 
tra-insurhensya ng apektadong 
bansa. Depende sa layunin ng US, 
pwede itong maging unang opsyon 
o hakbang (tulad ng Iraq at Afgha- 
nistan) o patutunguhan kung di 
umubra ang mga naunang antas ng 
panghihimasok na tinalakay sa ita- 
as. 


Tiyak na mabibigo ang US COIN strategy 


TIYAK na mabibigo ang US COIN strategy sa pagsugpo sa lehitimo 
at makatarungang paglaban ng mamamayan sa paghahari ng im- 
peryalismong US at mga kasabwat na lokal na mga naghaharing 
uri. Kung baga sa isang manlalangoy, lumulukso ito sa tubig ng 
panghihimasok na may mabigat na batong nakatali sa leeg. 


Ang mabigat na batong ito 
ay ang mismong itinakda ni- 
tong layunin na sugpuin ang 
lehitimo at makatarungang 
paglaban ng mamamayan para 
panatilihin ang kanilang pag- 
hahari, pagsasamantala at 
pang-aapi. Walang maaasa- 
hang tunay na pagbabago sa 
kalagayang api at pinagsasa- 
mantalahan ang mamamayan, 
bagkus ay layon lamang na 
paikutin ang 
kanilang ulo 
sa pamamagi- 
tan ng mga Yy 
pakanang pam- 
pakalma at pa- |. 
kitang-tao para |. 
lalo pang pigain N. 
at gawing busa- 1 
bos ang mamama- Ny 
yan at pahinain ang 


kanilang paglaban. 

Hindi mapasusubalian ang 
napakalalim na krisis sa buong 
daigdig at sa Pilipinas. Habang 
tumitindi ang pagsasamantala 
at pang-aapi, tiyak na lalong 
lalakas din ang pag-aalsa at 
paglaban ng mamamayan. Gaa- 
no man katuso, gaano man ka- 

laki ang ibuhos na re- 
kurso at tauhan ng 
| imperyalismo para 
gapiin ang kanyang 
mga kalaban, 
kung ang kaharap 
nito ay mamama- 
yang determina- 
dong lumaya at ma- 
kamit ang tunay na 
demokrasya, ay wala 
itong hahantungan 
kundi ang basurahan 


ng kasaysayan. 


ANG BAYAN Setyembre 20, 2010 


Ang ating mga tungkulin 


KAHIT tiyak na tiyak tayong mabibigo at magagapi ang US COIN strategy, 
hindi magiging madali ito. Kailangan ang di birong pagsisikap upang 
ilantad ang kontra-rebolusyonaryong pakana nito, labanan at biguin ito 
sa bawat bahagi at kabuuan, sa bawat hakbang at sa matagalan. 


Upang mabisang malilantad, 
malabanan at mabigo ang US COIN 
strategy, mahigpit na tungkulin na- 
tin ang sumusunod: 

1. Matalas na iguhit ang linya 
sa pagitan ng rebolusyon at repor- 
mismo. Mahigpit na hawakan, ita- 
guyod at isabuhay sa bawat rebolu- 
syonaryong gawain ang linyang an- 
ti-imperyalista, antipyudal at anti- 
pasista. Sa pamamagitan lamang 
ng paghawak sa tunggalian ng mga 
uri, sa mga tunay at saligang inte- 
res ng mamamayan laban sa ka- 
nyang mga kaaway sa uri mailalan- 
tad at mapapapurol ang repormis- 
mo at anumang pagpapanggap sa 
reporma. 

2. Pahigpitin ang ugnayan sa 
masa sa pamamagitan ng puspu- 
sang pagsusulong ng mga saligang 
kilusang masa at mga pakikibakang 


masa. Sa gayon, maaabot natin 
ang milyun-milyong mamamayan, 
mailalapit sa landas ng armadong 
rebolusyon ang mga napupukaw sa 
paglaban at mapapatibay ang ma- 
katarungang batayan ng armadong 
paglaban. 

3. Determinadong isulong ang 
digmang bayan sa mas mataas na 
antas. Kamtin ang mga rekisitos 
para makasulong sa largadong an- 
tas ng pakikidigmang gerilya at ila- 
tag ang mga batayan sa pagsulong 
sa estratehikong pagkapatas. 

4. Walang humpay na itaas 
ang antas ng kamulatang pampuli- 
tika ng mamamayan sa pamamagi- 
tan ng masinsin at malaganap na 
edukasyong pampulitika, gawaing 
proproganda at gawaing pangkul- 
tura. 

5. Buuin ang malapad na nag- 


Kasaysayan ng armadong 
panghihimasok ng US 


sa Pilipinas 


pinas nang sakupin nito ang bansa noong 1899. Ibinuhos at tu- 


Merse at matindi ang armadong panghihimasok ng US sa Pili- 


wirang isinabak ang mga pwersang militar ng US sa mga opera- 
syong kontragerilya laban sa mga rebolusyonaryong pwersang lumalaban 
sa dayuhang pananakop. Isa ito sa naging pinakamabangis sa kasaysayan 


ng mga gerang pananakop ng US. 
Mahigit isang milyon ang nasa- 
wing mga Pilipino mula 1899 hang- 
gang sa mga unang taon ng ika-20 
siglo. Sinikap pahupain ang mala- 
wak at matinding galit ng mama- 
mayan sa armadong panunupil sa 
pamamagitan ng kasunod nitong 
“pasipikasyon” at pagpapalaganap 
ng kulturang maka-US. Ang kumbi- 


ANG BAYAN Setyembre 20, 2010 


nasyon ng mga pamatay at inasu- 
kalang bala ang bumuo ng unang 
programa ng US COIN sa Pilipinas. 

Mula nang itatag ang neokolo- 
nyal na republika noong 1946, ang 
kontra-rebolusyonaryong gera ng 
US sa Pilipinas ay isinasagawa na 
sa pamamagitan ng papet na gu- 
byerno. Mahigpit na nakikialam 


kakaisang prente ng mamamayang 
inaapi at pinagsasamantalahan, 
hatiin ang hanay ng mga kalaban, 
ihiwalay at labanan nang paisa-isa 
ang punong papet ng reaksyuna- 
ryong estado. 

6. Pag-ibayuhin ang ngipin- 
sa-ngipin at masinsin at malaga- 
nap na gawaing propaganda up- 
ang wasakin ang lahat ng klase 
ng panlilinlang, ilantad ang mga 
pasistang krimen at ang kontra- 
rebolusyonaryong layunin ng US 
at lokal na papet nito at iba 
pang lokal na naghaharing uri. 

7. Ilantad at labanan ang 
mga pakana ng imperyalismong 
US sa loob ng bansa, dalhin ang 
paglalantad at paglaban sa loob 
mismo ng US at sa internasyunal 
na komunidad. 

Magbabalangkas ng partikular 
na plano ang mga namumunong 
organo at komite ng Partido sa 
antas pambansa at rehiyon up- 
ang ikumpas ang buong organi- 
sasyon ng Partido at rebolusyo- 
naryong kilusan sa iba't ibang 
antas. AB] 


ang mga upisyal at tropa ng US sa 
kampanyang militar ng panunupil 
sa pamamagitan ng pagsasanay, 
pangangasiwa at pagpapayo sa 
mga upisyal ng AFP at pagdidise- 
nyo, pagsubaybay at tuwirang pag- 
didirihe ng mga plano at kampan- 
yang COIN. 

Si Lt. Col. Edward Lansdale ang 
naging pangunahing tagapagpatu- 
pad ng kontragerilyang gera ng US 
sa Pilipinas gamit ang Joint US Mi- 
litary Assistance Group (JUSMAG) 
noong katapusan ng dekada 1940 
hanggang sa malipat siya noong 
1953 sa Vietnam. Si Lansdale, da- 
ting myembro ng OSS (ngayo'y Cen- 
tral Intelligence Agency), ay nag- 
silbing pinakamalapit na tagapayo 
ni Ramon Magsaysay na noo'y 
Defense Secretary ni Quirino bago 
siya pumalit bilang papet na pa- 


7 


ngulo. Ang operasyon laban sa 
HMB (Hukbong Mapagpalaya ng 
Bayan) na itinulak ni Lansdale sa 
lokal na papet na pwersa at binan- 
sagang “Black War” ay kinatampu- 
kan ng pagpatay sa mga pinagsu- 
suspetsahang gerilya at mga taga- 
suporta nila, at pagpapatupad ng 
pinakamalulupit na operasyong 
saywar laban sa masa. 

Binuo, sinanay at ipinakat ni 
Lansdale at ng kanyang pangkat ng 
mga “ekspertong tagapayo” ang 
mga berdugong yunit-paramilitar 
tulad ng Nenita Unit (ang bantog- 
sa-kasamaang “Markang Bungo”) ni 
Maj. Napoleon Valeriano, na nana- 
lasa at nagmasaker sa mga pinag- 
hihinalaang base ng HMB. Sinasa- 
bing ang mga ilog ay namula sa du- 
go ng mga biktima ng Markang Bu- 
ngo. Tinulungan din ni Lansdale 
ang AFP na bumuo ng mga opera- 
syong saywar, kabilang ang pagpa- 
patupad ng palamuting mga “ak- 


Ang US COIN 


syong sibiko” at pakitang- 
taong proyektong pang-ekono- 


mya tulad ng Economic Deve- Bf fe 


lopment Corps (EDCOR) upang | 
akitin ang mga gerilya na su- 
muko. 

Sa harap ng malupit na 


kontra-rebolusyonaryong dig- 4, A 


ma noong dekada 1950, walang 
ginawa ang rebisyunistang pa- 54 
munuan ng lumang par- i 
tido kundi umatras at gZ 
magtago, hanggang Ø 
sa lubusang mahiwa- 
lay at malusaw ito. Ka- 
launan, nalusaw ang lu- 
mang hukbo o kaya'y nau- #/ 4 
wi sa pagiging “rebel- J 
deng lagalag” ang mga y 
natirang elemento nito. / 
Sumulong muli ang 
digmang bayan nang muling itatag 
ang Partido Komunista ng Pilipinas 
(PKP) sa balangkas ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo at itayo nito 


r} 


at ang rehimeng US-Aquino 


maasa ang imperyalismong US na sa pamamagitan ng ba- 
| | gong papet na gubyerno ni Benigno Aquino III ay mai- 

susulong ang COIN nito sa Pilipinas, mapahuhupa s-s 
ang galit ng mamamayan at magugupo ang kanilang pakiki- 
baka para sa pambansang paglaya at mas maitataguyod 


ang interes nito sa pulitika, militar, ekonomya, diploma- 


sya at iba pang larangan. 
Mahigpit na tumatalima si 
Aquino sa US COIN. Sa talumpati 
niya sa Peace and Security Forum 
noong Abril 22, 2010, binalangkas 
niya ang kanyang patakaran sa 
pambansang seguridad na hinalaw 
sa US COIN Guide. Layunin niya 
umano na gawing kapani-paniwala 
ang pamahalaan, maghatid ng mga 
saligang serbisyo, paunlarin ang 
ekonomya at palakasin ang militar 
at mga pwersang panseguridad. Ito 


8 


A 


rin ang tinaguri- 
ang “apat na 
haligi” na gin- 
agamit ng gu- 
byernong Aqu- 
ino na balang- 
kas sa pagha- 
rap sa usa- 
pang pangka- 
payapaan. 
Sinakyan ni 
Aquino ang mala- 


ft ang Bagong Hukbong Ba- 
yan. Bigo ang imperyalis- 
mong US at ang papet na 
| reaksyunaryong estado na 
|) gapiin ito sa kabila ng 
1A maraming bersyon ng mga 
y kampanyang COIN na inilun- 
J sad nito: Oplan Katatagan ni 
Marcos, Oplan Mamama- 
yan ni Cory Aquino, 
Oplan Lambat Bitag 
at Oplan Unlad-Ba- 
/ yan ni Ramos, Oplan 
Makabayan at Oplan Ba- 
langai ni Estrada at Oplan 
Bantay Laya ni Gloria Arroyo. 

Sa proseso ng pagharap at pa- 
ngingibabaw sa matitinding kahi- 
rapang dulot ng mga ito, humalaw 
ang rebolusyonaryong kilusan ng 
mayayamang aral, umiwas sa mati- 
tinding pinsala, nagdulot ng mabi- 
bigat na bigwas sa kaaway at de- 
terminadong nagpursigeng isulong 
ang digmang bayan. [AB] 


wak na pagnanais ng mamamayan 
para sa pagbabago. Ginamit niya 
ang islogang “walang mahirap 
kung walang korap.” Ang pagpo- 
postura niyang ito ay tumutugma 
sa iginigiit ng US COIN Guide na 
pampulitikang opensiba na may la- 
yuning ipaghele ang mamamayan 
sa huwad na mga pangako. Gayon 
na lamang ang pagpapahalaga ri- 
to ni Aquino sa pagbibigay niya 
ng napakalaking prayoridad sa pag- 
bubuo ng pinalawak na Commu- 
nications Group na binigyan ng res- 
nsibilidad na mag-isip ng 
, mga gimik upang ilayo ang 
~ atensyon ng mamamayan 
sa mga saligang suliranin 
at ilarawan ang rehimen bi- 
lang “gubyerno ng 
pagbabago.” 
Walang bagong 
maihahatid ang re- 
himeng US-Aquino 
kundi mababaw at 


ANG BAYAN Setyembre 20, 2010 


mapagkunwaring pagpopostura pa- 
ra lamang pagtakpan ang bulok na 
malakolonyal at malapyudal na sis- 
tema. Kaluluklok pa lamang nito'y 
mabilis nang nagkagula-gulanit 
ang karatulang “gubyerno ng pag- 
babago.” Umaalingasaw na ang si- 
nisikap nitong itagong kabulukan, 
baho at kainutilan, at malinaw na 
nakikitang wala itong pinag-iba sa 
nagdaang mga papet na rehimen. 

Ang pangunahing tinitiyak ng 
rehimeng US-Aquino ay ang pagpa- 
patuloy ng paghahari, mga pataka- 
ran at programa ng imperyalismong 
US sa Pilipinas. 

Pinag-iibayo ngayon ni Aquino 
ang mga patakaran ng neoliberalis- 
mo, denasyunalisasyon, pribatisa- 
syon at deregulasyon alinsunod sa 
programang “private-public partner- 
ship” at taliwas sa pangangalla- 
ngan para sa pambansang industri- 
yalisasyon, pag-unlad ng ekono- 
mya at interes ng mamamayan. 

Tumatanggi si Aquino na hara- 
pin ang usapin ng permanenteng 
presensyang militar ng US sa Pilipi- 
nas, lalupa't umaasa ito nang mala- 
ki sa tulong militar at pampinansya 
ng US. Sunud-sunod ang pagbisita 
ng matataas na upisyal sa seguri- 
dad ng US sa bansa para isaayos 
ang pagpapaigting ng panghihima- 
sok-militar ng US. Kamakailan, li- 
him na nagpakat ng bagong karag- 
dagang special operations forces 
(SOFs) ang US sa Pilipinas, kasabay 
ng 69 iba pang bansa, bilang pag- 
tupad sa US COIN at National Secu- 
rity Strategy ng gubyernong US. 

Kasabay ng pagpapangako ng 
higit pang ayudang militar sa Pili- 
pinas, itinutulak din ng US ang 
pagbebenta sa Pilipinas ng mga 
missile at mga sasakyang pandigma 
mula sa US. Itinaas ng gubyernong 
US ang taunang ayudang pampi- 
nansya nito sa Philippine National 
Police (PNP) mula P400 milyon tu- 
ngong P600 milyon. Ang pondong 
ito ay nagmumula sa US Interna- 
tional Criminal Investigative Train- 


ANG BAYAN Setyembre 20, 2010 


ing Assistance Program (ICITAP). 
Itinutulak ng mga maka-Kanang 
institusyon (tulad ng Heritage Fo- 
undation) sa gubyernong US na pa- 
tuloy na suportahan ang progra- 
mang modernisasyon ng papet na 
hukbo, katugma ng balak ni Aquino 
sa ibayong pagpapalakas ng AFP. 
Inaprubahan din ng US ang 
paglalaan ng 5434 milyon mula sa 
Millennium Challenge Corporati- A 
on (MCC). Kalakhan nito ay para 
pampondo sa proyektong Panta- 
wid Pamilyang Pilipino Program 
(bilang lokal na bersyon ng itinu- 
tulak ngayon ng US na iskemang 


KI 


(A @ 
BDBDBD RRD 


OPRI 


AB 


HG 


Conditional Cash Transfer), Kapit- WE 
NO 


Bisig Laban sa Kahirapan-Com- 
prehensive and Integrated Delive 
of Social Services (Kalahi-CIDSS), 
Self-Employment Assistance-Kaun- 
laran (SEA-K). 

Sa harap ng puspusang pagsu- 
long ng digmang bayan, mas kiling 
si Aquino na magkonsentra sa ar- 
madong kontra-rebolusyon upang 
supilin ang anti-imperyalista at de- 
mokratikong pakikibaka ng mama- 
mayan. Habang nagsasasatsat ng 
“kapayapaan,” halos dinoble ang 
badyet na laan sa pasistang militar. 
Wala siyang ipinakitang interes na 
tugunan ang matagal nang iginigi- 
iit ng mamamayang katarungan pa- 
ra sa mga biktima ng paglapasta- 
ngan ng mga armadong pwersa ng 
estado sa karapatang-tao. Hindi 
nabibigyan ng kagyat na kalutasan 
at hindi binibigyan ng seryosong 
pansin ang marami nang kaso ng 
ekstrahudisyal na pamamaslang na 
kaagad na nagsulputan pagkaluk- 
lok na pagkaluklok niya sa ka- 
pangyarihan. 

Hindi iwinaksi ni Aquino ang 
OBL at sa halip ay idineklara ang 
pagpapatuloy nito hanggang Enero 
2011 habang inihahanda ang ba- 
gong kampanyang COIN na sisimu- 
lan sa susunod na taon. Alinsunod 
sa mga nakasaad sa US COIN, higit 
umanong bibigyang-diin sa bagong 
kampanyang COIN ang Civilian-Mi- 


IN 
ry 


litary Operations at iba pang pag- 
papalamuti sa layuning makapang- 
akit sa mamamayan. Ang totoo, 
hindi maitatatwa ni Aquino na ang 
pangunahin at brutal na salalayan 
pa rin ng COIN ay ang lakas-militar 
at mga operasyong militar. 
Ginawang kundisyon ni Aquino 
ang pagsang-ayon ng National De- 
mocratic Front of the Philippines sa 
kagyat na tigil-putukan bago pa 
man maibalik ang pormal na usa- 
pang pangkapayapaan--bagay na 
labag sa The Hague Joint Declara- 
tion of 1992 na nagtakda ng mga 
prinsipyo, balangkas, adyenda at 
daloy ng usapan. Ang usapang 
pangkapayapaan, para kay Aquino, 
(at ayon din sa sanggunian niyang 
US COIN Guide), ay hindi esensyal 
sa paglaban sa armadong rebolu- 
syon at maaaring gamitin lamang 
bilang instrumento ng panlilinlang 
at palamuti sa pasistang armadong 
kontra-rebolusyon kaakibat ng mga 
gimik at pakitang-taong programa. 
Isinusulong nito ngayon ang paka- 
nang “local peace talks” para pala- 
basing may pagsisikap ang papet 
na rehimen na kamtin ang kapaya- 
paan kahit katunaya'y sarili lamang 
naman ang kausap niya rito. ABI 


9 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


US Counter-Insurgency Guide 2009 


Gabay sa imperyalistang interbensyon at 
agresyon at kontra-rebolusyonaryong digma 


Komiteng Tagapagpaganap-Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


Inilalahad nito ang umiiral na upisyal na doktrina ng imperyalis- 


À ng US COIN Guide ay inilabas ng gubyernong US noong Enero 2009. 


mong US sa paglaban sa rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa 
mga bayang kolonyal at malakolonyal. 


Produkto ito diumano ng pagla- 
lagom ng kanilang nakaraang 40 
taong karanasan sa pagpapatupad 
ng “counter-insurgency” sa iba't 
ibang panig ng mundo at pinagtu- 
lung-tulungang buuin ng siyam na 
ahensya at/o upisina ng gubyer- 
nong US sa pangunguna ng Bureau 
of Political-Military Affairs, De- 
partment of State. 

Ang mga ahensyang sangkot sa 
pagbubuo ng US COIN Guide 2009 ay 
kinabibilangan ng Department of 


a State, De- 
partment of 
Defense, De- 


partment of Justice, Department of 
The Treasury, Department of Home- 
land Security, Department of 
Agriculture, Department of Transpor- 
tation, Office of the Director of Na- 
tional Intelligence at US Agency for 
International Development. 

Sa dokumento, nagsasalita ang 
gubyernong US bilang nagsosolong 
superpower at nagtalaga-sa-sarili 
na pulis ng buong daigdig. Taha- 
sang inilalatag dito ang iba't ibang 
tipo at grado ng panghihimasok at 
interbensyon, may permiso man o 
wala ng target na ‘tinutulungan’ o 
kliyenteng gubyerno sa ngalan ng 
pagkontra sa "insurgency. " 

Sa pagtaya ng imperyalismong 
US, ang mga armadong rebolusyon 
ang malaki at lalo pang lumalaking 
banta sa pandaigdigang kapangya- 
rihan ng US sa ika-21 siglo. Sa pag- 
bulusok ng pan- 


Espesyal na Isyu 
Setyembre 20, 2010 
www. philippinerevolution.net 


daigdigang sistemang kapitalista 
sa Mahabang Depresyon mula 
2008, inaantabayanan ng US ang 
pagsambulat ng malawakang 
diskuntento ng mamamayan at mga 
armadong rebolusyon at pag-aalsa. 
Sa kagyat na hinaharap, ipinapala- 
gay din ng mga tagaplano ng US na 
mas malayo ang posibilidad na ma- 
sabak sila sa todong kumbensyunal 
na gera laban sa ibang gubyerno. 

Ang Guide ay sumasaklaw sa la- 
hat ng panig ng COIN at interben- 
syon ng mga ahensyang militar at 
di militar ng US bagamat ang par- 
tikular na binibigyang-diin nito ay 
ang mga sangkap na di militar at 
gawain ng mga ahensyang sibilyan. 
Nililinaw na ito ay kumplemento sa 
umiiral na mga manwal at gabay sa 
COIN ng militar ng US. 

Bilang gabay sa dayuhang in- 
terbensyon, kapansin-pansin ang 
pag-iwas nitong makulayan ng ji- 
ngoismo, arogansya at unilateralis- 
mo ng “global war on terror” ni 
Bush. Bilang gabay sa COIN, ka- 
pansin-pansin ang pag-iwas nito sa 
mga termino at presentasyon sa 
panahon ng gera ng US sa Vietnam. 
Layunin nitong bigyan ng bagong 
bihis ang imperyalistang interben- 
syon, at sa gayon, gawin iyong mas 
malawakan at mas episyente, akti- 
bong magpakilos sa mga sibilyang 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


